WicipediA 


Tamileg 


Siaredir Tamileg yn ne-ddwyrain India (yn arbennig yn 
nhalaith Tamil Nadu) ac yng ngogledd Sri Lanca. Mae'n 
perthyn i'r ieithoedd Drafidaidd ynghyd â Malaialam, 
Telwgw a Chanareg. 


Tamileg (5jií51ŷ) tamil) 

Siaredir 

yn: 

India, Sri Lanca, lleiafrifoedd 
ym Maleisia, Singapôr, 
Mawrisiws, De Affrica ayyb. 

Parth: 

Asia 

Cyfanswm 

0 

siaradwyr: 

66 miliwn (1999), 74 miliwn 
gan gynnwys siaradwyr ail 
iaith 

Safle yn ôl 

13-17 

nifer 

siaradwyr: 

Achrestr 

Drafidaidd 

ieithyddol: 

Deheuol 

Tamileg-Canareg 

Tamileg-Kodagu 

Tamileg-Malaialam 

Tamileg 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

India, Sri Lanca, Singapôr 

Rheolir 

gan: 

Llywodraeth Tamil Nadu a 
gwahanol academiau 

Codau iaith 

ISO 639-1 

ta 

ISO 639-2 

tam 

ISO 639-3 

tam 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 



Argraffiad Tamileg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 



Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 


index.php?title=Tamileg&action=edit). 


m Eginyn erthygl sydd uchod am Asia. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https:Jlcy.wikipedia.org/ 
w/index.php?title=Tamileg&action=edit) 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Tamileg&oldid=5516046" 



















































Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 12 Mehefin 2018, am 15:16. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion peílach. 



